GALAR-GAN, 


A GYFANSODDWYD AR YR ACHLYSUR O 


FARWOLAETH 


GWENLLIAN WILLIAMS, 
BAILI COCH, 


Yr hon a ymadawodd a'r byd hwn Mehefin 23, 1849, yn 51 mlwydd. 
oed, ac a fu yn aelod yn y Taihirion, chwaneg â ddwy flynedd, 
ar ugain. 


GAN JOHN MORGAN. 


“Gwyn eu byd y meirw, y rhai sydd yn marw yn yr 
Arglwydd.” —Dar. 


1 Y mae angeu yn teyrnasu 
Ar y dê a'r aswy law, 
Er mawr glywed sydd am dano, 
Para mae yn Frenin braw ; 
Datod clymau rhwng perthnasau, 
Draw ac yma'n nhir y byw : 
Dychwel cyrff i'r ddaear obry, 
A'r ysbrydoedd mae at Dduw. 


9 Angeu sydd y dyddiau yma 

Yn rheoli tref a gwlad— 

Mae myrddiynau o had Adda 
Yn garneddau tan ei draed ; 

O'r canlyniad ddaith o ddrylliad, 
Hen gyfamod dyn a Duw ; 

Marwolaethau yr holl oesau, 
Grym ygyfraith santaidd yw. 


3 Ar y drydydd dydd ar hugain 
O Fehefin, cofir hyn, 
Mil wyth cant a naw a deugain, 
Fe ddaeth angeu yn ei rym ; 
Ysgar wnaeth rhwng corff ac enaid 
GwzxnLL£&AN WILLIAMS,'r hon fu byw 
Ddwy ar ugain o flyneddau, 
'Yn aelod hardd:o eglwys Dduw. 


Xdcs a 71972 













































4 Hi wynebodd at y brodyr,” 
Yn y boreui dŷ ei Thad ; 
O Assyria yn ei dagrau, 
*Mofyn 'r oedd faddeuant.rhad : 
Mewn gwir deimlad o ddwysbigiad 
Yn ei henaid ar;y ma's; : 
Pob, gau noddfa wedi darfod, 
. Achwyn 'r oedd ar bechod cas. 
5 Yr îs-fugail oedd pryd hyny 
Yn bugeilio 'r eglwys hon, 
Davip Jones a'i ddoniau llithrig, 
Heddyw 'n llwch o dan y don ; 
Ar ei draed yn syth fe safodd, 
Gwelodd Gweni 'n eithaf trist ; 
Fe ddefnyddiodd eiriau'r nefoedd, 
Er amlygu Iesu Grist. 





6 Wedi aros rhai wythnosau, 
Gyda'r plant yn wanaidd iawn, | 
Torwyd ati gan y brodyr, 
” Carai fod yn aelod llawn. 
O ba'i hi yn llawn o ddagrau, | 
'A'i serchiadau 'n fflam'o dân ; ; 
'Carwn wneuthur cof am Iesu, | 


Yr hyn ni wnes ì erioed o'r bla'n. ì 
7 Daeth y Sabboth, daeth y brodyr, | 
'Â'r gweinidog yno. i gwrdd 5. | 


Gweni Williams. yn y:eanol,, 
| Safai 'n fylioedd wrth y bwrdd ;— 
Gwedilioli a/chynghori, ..:; 
Rhoddwyd iddi law ar go'dd ; 
R. oeddy: nefoedd yn dyferu, 
A'r holl deulu wrth eu bodd. 


Wedî gwledda, cododd allan, 
Nid i chwareu, fel mai rhai ; 
Dyfal weithiodd yn y winllan, 
lias, ra fu,yn y dŷ o glais 
su: Darllain, canu, a myfyrio, 
Gweddi ddirgel oedd i'r lan— 
Harddai grefydd yn ei geiriau, 
A'i 'fforddiadau yn mhob man. 





oo 





2 


' 9 Nid:oedd ysgol y Taihirion 


Ar y Sabboth ddim yn llawn, 
Nes cael Gweni yn ei dosbarth, 

O mor fuddiol oedd ei dawn; 
Parod oedd i gynorthwyo a' 

Rhai oedd gwanaidd yn y gwaith, 
Mor ragorol y darllenai, 

Mor nefolaidd oedd ei hiaith. 


10 Yn mil wyth-cant saith a deugain, 


Manol chwiliodd Lyfr Duw ; 
Hi adroddodd rai ngeiniau 
O bennodau yn ein clyw . 
Yr un gauaf y trysorodd, 
O'r hen Salmau ddegau maith ; 
Chwilio'r Llyfr oedd ei chysur, 
Tra fu yma ar ei thaith. 


ll Eglwys Crist yn y Taihirion, A 

Cefaist golled ar dydaith—' 

Collaist weddi ffyddiog Gweni, 
Faint oedd hyny;yn y gwaith: 

Collaist un oedd yn dy garu, .. 
Profodd hyn trwy roddi'n rhad ; 

Gyda'r blaenaf hi ddiwallai /, ; 
Angenrheidiau ty ei 'Thad; 


12 Gwraig rinweddol ydoedd Gweni, 
—. Trefnaithalu'n brydferth iawn; 
' Ffrwythau crefydd oedd yn amlwg 
Ymhob gweithred a phob;dawn : 
Egwyddorai bawb a;fyddai 
Yn cartrefu yn eu pyrth; 
Canwylloleu ar ei gyrfa, 
O Gaersalem byth na syrth. 


13 Angeu, angeu, pa'm cymeraist ; 
“Un moranwylyneithref; 
Un.brofiadol; un ragorol, 
' :Hi ddiwallai weison nef:, 
“Hiagododd/faner Iesu, . 
Daliodd bwys â gwres y dydd— 
| /Gallaist daro nid niweidio, 
Aeth o'i rwymau oll yn rydd. 








4 


14 Angeu cefeist, Gweni William, 

Er ein galar dan dy.droed ; 

Gorfod rhoddi 'i llwch i lechu, 
'Yn un ar ddeg a deugain oed. 

Mae allweddau yr holl feddau 
Wedi eu cym'ryd er ei fri, 

Gan yr Iesu pan yn trengu 
Draw ar fynydd Calfari. 





15 Angeu, paid a gorfoleddu: 
Er y gallu i dori lawr ; 
Fe ddianga holl blant Sarah 
O dy feddau dyrfa fawr : 
Mae darpariaeth ar eu cyfer 
Na chlywodd clust yngwlad yr hedd— 
Rhaid eu cyrchu o bob carchar, 
Gorfoleddant ar y bedd. 


16 Bendith fyddo ar eu theulu, 

“Sy'n galaru yn y glyn ; 

Dyrys droion, cliwyrn awelon 
Sydd i'w cwrdd yr ochr hyn,— 

Dros brydnawn y bydd wylofain, 
Rhai a ddysgwyd gan y nef 

I ddywedyd, Bendigedig 
Fyddo 6i enw santaidd Ef. 


17 Nid oes genyn er ei cholli 
'” Ond ymdrechu ar y daith ; 

Arglwydd grasol o'th drugaredd, 
Rho dy wyneb ar dy waith ; 

Cod y muriau, llanw'r bylchau, 
Cofia Sion ìs y nen ; 

Ti gai'r moliant a'r gogoniant 
Pan y delo'r gwaith i ben. 


18 Ffarwel briod mi'ch gadewais, 
:*'Mado wnes o'ch mynwes glyd, 
Ond gwell imi fynwes Iesu, 
Para hon pan losgo'r byd : | 
| Dwys ddymunwch, taer weddiwch, 
—^ Am aeddfedrwydd i gyd-gwrdd ; 
Mae'darpariaeth fawr yr arfaeth, 
Fel ryw foroedd ar y bwrdd. 













